WikipediA 

Harshen Punjab 


Punjabi (IPAc-en|p|A|n|' |d3|a: |b|i;' 2 ' Gurmukhi: a.harshen pap-Jrl'yl ana 
fassarawa da \pa\pajabT; Shahmukhi: Nastaliq|^l£» da kuma |pa|ALA- 
LC|panjabi)Pl Harshen ne da ake Kira da Harshen Indo Aryan kuma 
yanada sama da mutane miliyan 100 yan'asalin masu amfani dashi a 
kasashen dake tsakanin Indiya da wadanda ke wasu kasashen duniya baki 
daya. Harshen asaline ga mutanen Punjabi dama wasu kananan kabilu da 
cikin jihar Punjab dake tsakanin Kasar Indiya, Wanda ya kai tun Daga 
arewa cin Indiya har zuwa Kasar Pakistan. 

A shekara ta 2015, Punjabi shine na lOth acikin yaruka masu yawan 
yan'Asali a duk duniya. shine yaren da akafi amfani dashi a Pakistan, kuma 
na llth a harshen da akafi amfani dashi a kasar Indiya, kuma na uku (3rd) 
da ake amfani dashi a yankin kasashen Indiya. A kasar kanada, itace yare 
na biyar da akafi amfani dashi bayan harshen turanci , da faransanci , da 
Mandarin da kuma Cantonese. Kuma akwai masu yaren da dama a Daular 
Larabawa, da Amurika, da United Kingdom, Austaraliya, New Zealand, 
Italiya, da kuma kasar Netherlands. 

Punjabi ya banbanta da sauran harshen Indo-European a wurin amfani da ta 
yanayin da muryar ke bada ma'anaJ 4 ^ 2 ^ 1 Ana rubuta harshen Punjab da 
kalmomi biyu na: Shahmukhi ko Gurmukhi. A Punjab, duk nau'in rubutun 
da ake amfani dasu ana kiransu da: musulman Punjabi su sukafi amfani da 
Shahmukhi, Gurmukhi wadanda sukafi amfani dashi sune yan'Punjabi 
masu addinin Sikh da kuma masu addinin Hindu. 

Manazarta 


1. Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "{{{name}}}" (http://glottolog.org/resour 
ce/languoid/id/panjl256). Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human 
History. 

2. Laurie Bauer, 2007, The Linguistics Student's Handbook , Edinburgh 

3. cite book |lastl=Kachru |firstl=Braj B. |last2=Kachru |first2=Yamuna |last3=Sridhar |first3=S. N. 

|title=Language in South Asia |url=https://books.google.com/books?id=02n4sFGDEMYC&pg=PA128 
jaccessdate=24 October 2014 |date=27 March 2008 |publisher= Cambridge University Press |isbn=978-l-139- 
46550-2 |page=128 |quote=Sikhs often write Punjabi in Gurmukhi, Hindus in Devanagari, and Muslims in 
Perso-Arabic. |deadurl=no 

|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160610070631/https://books. google.com/books? 
id=Q2n4s FGDEMYC&pg=PA128 |archivedate=10 June 2016 |df=dmy-all 

4. cite book|author-last = Bhatia|author-first = Tej| date = 1999| editorl-last = Lust| editorl-first = Barbara| editor2- 
last = Gair| editor2-first = James| title = Lexical Anaphors and Pronouns in Selected South Asian Languages| 
chapter = Lexican Anaphors and Pronouns in Punjabi| page = 637| publisher = Walter de Gruyter| isbn = 978- 
3-11-014388-1 Other tonal Indo-Aryan languages include Lahnda and Western Pahari. 

5. Phonemic lnventory of Punjabi (http://www.crulp.org/Publication/Crulp_report/CR02_21E.pdf) {{webarchive 
|url=https://web.archive.org/web/20150716184244/http://www.crulp.org/Publication/Crulp_report/CR02_21E.pdf 

jdate=16 July 2015 failed verification|date = November 2016 

6. Geeti Sen. Crossing Boundaries. Orient Blackswan, 1997. ISBN|978-81-250-1341-9. Page 132. Quote: 
"Possibly, Punjabi is the only major South Asian language that has this kind of tonal character. There does 
seem to have been some speculation among scholars about the possible origin of Punjabi's tone-language 
character but without any final and convincing answer..." 



Harshen Punjab 



'Yan 

120,000,000 (2000s) 

asalin 


magana 


Language 

• Indo-European languages 

family 

• Indo-lranian languages 


• Indo-Aryan languages 


• Harshen Punjab 

Baƙaƙen 

ShahmukhT alphabet , Gurmukhi 

rubutu 

da Devanagari 


Lamban rijistar harshe 

ISO 639-1 

pa 

ISO 639-2 

pan 

ISO 639-3 

pan 

Glottolog 

panjl256 (http://glottolog.org/ 


resource/languoid/id/panjl256)[ 1 l 



|Pf 


j W' 4 


Daga "https://ha.wikipedia.Org/w/index. php?title=Harshen_Punjab&oldid=58726" 


Anyi gyaran ƙarshe na wannan shafi a ranar 19 ga Afirilu, 2020, da ƙarfe 07:08. 


































An samar da mukaloli a karkashin lasisin Creative Commons Attribution-ShareAlike License; mai yiwuwa da kwai sauran sharudda. Ku 
duba Ka'idojin Amfani na Gidauniyar Wikimedia domin karin bayani. 



